LI 


Usifanye kazi ili kuwa tajiri; 
acha hekima yako mwenyewe. 
Nini? utaweka macho yako 
kwenye kile ambacho sio? 
maana kweli mali hujitengenezea mbawa; 
wanaruka kama tai kwenda mbinguni. 


Mithali 23:4-5 


Akawaambia, Angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima 
wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo. 
Akawaambia mfano, akisema, Shamba la mtu mmoja 
tajiri lilizaa sana. Akasema, Nitafanya hivi; nitabomoa 
ghala zangu, na kujenga kubwa zaidi; na huko nitaweka 
matunda yangu yote na mali yangu. Nami nitajiambia, 
Ee nafsi yangu, una vitu vingi vyema vilivyowekwa kwa 
miaka mingi; starehe, ule, unywe, na ufurahi. 

Lakini Mungu akamwambia, Mpumbavu wewe, usiku huu 
wa leo roho yako itadaiwa kutoka kwako; Ndivyo alivyo 
mtu ajiwekeaye nafsi yake hazina, wala si tajiri kwa 
Mungu. LUKA 12:15-21 


... Watoto, jinsi ilivyo vigumu kwao wanaotumainia mali 
kuingia katika ufalme wa Mungu! MARKO 10:24 


Je, itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote na 
kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala 
ya nafsi yake? MARKO 8:36-37 


Apendaye fedha hatashiba fedha; wala yeye apendaye 
wingi haongezeki; hayo nayo ni ubatili. MHUBIRI 5:10 


Yafikirini yaliyo juu, si yaliyo katika nchi. WAKOLOSAI 3:2 


Lakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa 
maana hatukuja na kitu duniani, wala hatuwezi kutoka 

na kitu. Na tukiwa na chakula na mavazi tutosheke navyo. 
1 TIMOTHEO 6:6-8 


Msitegemee dhuluma, wala msijifanye ubatili katika 
unyang'anyi; ZABURI 62:10 


Aliyeiba asiibe tena, bali afadhali afanye bidii, akitenda 
kazi iliyo njema kwa mikono yake, apate kuwa na kitu 
cha kumgawia mhitaji. WAEFESO 4:28 


Uzeni mlivyo navyo, mtoe sadaka; jifanyieni mifuko 
isiyochakaa, hazina isiyoisha mbinguni, mahali 
pasipokaribia mwivi, wala nondo haharibu. Kwa kuwa 
hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwa na moyo wako. 
LUKA 12:33-34 


Lakini wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa 
kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume, 

ili sadaka yako iwe kwa siri; na Baba yako aonaye sirini 
atakujazi. MATHAYO 6:3-4 


Heri amzingatiaye maskini; Bwana atamwokoa wakati wa 
taabu. ZABURI 41:1 


Mteteeni maskini na yatima: tendeeni haki mtu mnyonge 
na mhitaji. ZABURI 82:3 


Anayetumainia mali yake ataanguka; bali wenye haki 
watasitawi kama tawi. MITHALI 11:28 


Kuna ajifanyaye kuwa tajiri, lakini hana kitu; MITHALI 13:7 


Anayemdharau jirani yake anafanya dhambi, lakini 
anayewahurumia maskini ana furaha. MITHALI 14:21 


Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana; na alichotoa 
atamlipa tena. MITHALI 19:17 


Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema 
kuliko fedha na dhahabu. MITHALI 22:1 


Mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa; maana huwapa 
maskini chakula chake. MITHALI 22:9 


Anayewapa maskini hatapungukiwa na kitu, bali afichaye 
macho yake atapata laana nyingi. MITHALI 28:27 


